^ametmngin. 

Mánaðarrit til stuðnings lcirkju og kristindómi íslendinga. 
gefið út af hinu ev. lút. kirkjufélagi fsl. í Vestrheimi. 

__RITSTJÓRI JÓN BJAltNASON. 

15 - árg. WINNIPEG, SEPTEMBER 1900. Nr. 7. 


Byggingar. 

Prédiban út af 1 . Kor. 3, 9—13, flutt í kirkjuþings-byrjan í Selkirk, 21. 
Júní. — Eúir séra RúnSlf Marteinsson. 


Vér hugsum oss lífið sem bygging, húsbygging. Efnið í 
þeirri bygging er það, sem vér hugsum, tölum og gjörum dag- 
lega. Hve áríðanda þá, ef hún á að Vera fögr, að vér vönd- 
um hið daglega líferni vort. 

I. 

En fyrst af öllu er nauðsynlegt, að grundvöllrinn sé 
goðr, að vér ekki byggjum hús vort á sandi, á neinum þeim 
grundvelli, sem er hylskinn og óáreiðanlegr, heldr að vér 
byggjuin á kletti, á grundvelli, sem er stöðugr, grundvelli, 
sem aldrei bifast, grundvelli, sem oss er óhætt að reiða oss á, 
an þess nokkurn tíma að hika eða hvarfla ; og þó byggingin 
sjalf kunm að nötra, þegar hinir œðandi stormar geysa, þá sé 
grundvöllrinn eilíflega óbifanlegr. 

það þarf engra útskýringa við, að þessi grundvöllr er 
enginn annar en Jesús Kristr. ,,Enginn getr annan grund- 
völl lagt en þann, sem er lagðr, sem er Jesús Kristr. “ 

Er þá Jesús Kristr grundvöllr yðar, þér heiðruðu kirkju- 
þmgsmenn ? F yrs t og fremst, hafið þér valið hann fyrir und- 
írstöðu lífsbyggingar yðar ? í öðru lagi, nú, þegar þér eruð 
komnir á kirkjuþing, er það hugsan yðar allra, að byggja á 


H4 


þessum eina grundvelli, og engum öðrum ? þa 5 hefir komið 
fyrir í sögu kirkjuþinga vorra, að menn hafa starfað á öðrum 
grundvelli en þessum eina, sem meðal annars hefir sýnt sig í 
því, að þeir á skömmum tíma hafa fallið frá trú sinni og 
gengið í lið með óvinunum. Fyrir utan kirkjuþing er líka 
fjöldi af fólki voru, sem hefir þotið upp eins og vindbólur og 
þótzt allt vilja gjöra fyrir hið helga málefni ; en svo, þegar 
eitthvað hefir komiö við persónu þeirra, hafa þeir óðar verið 
horfnir frá. þessir menn hafa óneitanlega verið heldr lausir 
við hinn eina og sanna grundvöll, ef þeir annars hafa nokkurn 
tíma þekkt hann og nokkurn tíma byggt á honum, sem er 
mjög vafasamt. Að ekki hefir borið eins mikið á þessu grund- 
vallarleysi í seinni tíð, í sambandi við kirkjuþing vor, er stórt 
fagnaðarefni fyrir oss. Og vér gætum náttúrlega látið allt 
þetta grundvallarleysi í liðinni tíð liggja oss í léttu rúmi, ef 
það að eins tilheyrði henni; en því miðr er langt frá því, að 
það sé horfið úr kirkjulífi voru. það eru enn hópar af fólki, 
í söfnuðum vorum og kirkjufélagi, sem ómögulegt er að reiða 
sig á, vegna þess, hvað það er grunðvallarlaust, — menn, sem 
vinna með oss, að eins svo lengi sem það er þægilegt fyrir 
sjálfselsku-tilfinningar þeirra. það er fjöldi fólks, sem stendr 
í söfnuði, ekki af því söfnuðrinn er grundvallaðr á Jesú Kristi, 
heldr að eins fyrir það, að þeir hafa þann eða þann prest. 
Allir slíkir menn velja sér andlegt heimili hjá einhverjum sér- 
stökum manni, í staðinn fyrir að velja sér heimili hjá guði. 
þetta er að velja sér grundvöll, sem er óáreiðanlegr, í staðinn 
fyrir að kjósa sér athvarf, sem aldrei getr brugðizt. 

Sumir menn hafa engan grundvöll og aldrei neina stað- 
festu. þannig megum vér ekki vera. Starf vort á kirkju- 
þingum og starf vort í kirkjufélaginu utan kirkjuþinga ætti, 
meðal annars, að miða í þá átt, að gjöra hinn eina og sanna 
grundvöll mannanna ljósari fyrir sjónum fólks vors, kenna 
því að þekkja hann, koma því til þess að velja hann fyrir 
bygging lífs síns, og reyna að opna svo augu fólksins, að það 
sjái, hvað þetta grundvallarlausa byggingarstarf er háskalegt 
og hylskið, — hve hætt því er við falli, jafnvel þegar menn- 
jrnir gjöra allt í bezta tilgangi. 



' 15 


En, heiöruöu kirkjuþingsmenn, þér eruö ekki of hátt 
settir til að hlýöa á áminningar. Gáiö vel aö, hvort þér 
eruö á hinum rétta grundvelli. Enginn kemst svo langt 
hérna megin grafarinnar, aö ekki megi viö hann segja : At- 
hugaöu samband þitt við frelsarann. 

Með hvaöa hugsunum komum vér hingað ? Komum vér 
með hatr í hjarta til sumra manna ? Komum vér með hefnd 
í huga? Komum vér til þess að hrinda vorum persónulegu 
málum fram ? Komum vér til þess að auka vora eigin dýrö 
og fylgi ? Komum vér til þess aö beita brögðum ? Meö öör- 
um orðum : Komum vér til þess að starfa að kirkjuþingsmál- 
um með því, að byggja á grundvelli mannlegrar eigingirni ? 
Ef vér komum hingað í þeim tilgangi, væri oss miklu betra að 
sitja heima, og láta aðra, sannari menn, einlægari lærisveina 
drottins vors og frelsara Jesú Ivrists, skipa sæti vor hér. 
Rannsakið hjörtu yðar nú og athugið, hvort sú löngun er 
sterkust í hjörtum yðar, að byggja á grundvelli frelsarans og 
þjóna honum með veru yðar á þessu kirkjuþingi. Athugið 
samband yðar við Jesúm Krist. Vitið, hvort þér standið fast 
á þeim grundvelli. 

Kæru Vinir! Von yðar um sáluhjálp byggist á Kristi ;von 
kirkjufélagsins um blessan í starfi sínu hlýtr að byggjast á 
Iíristi ; von vor um það, að geta afkastað nokkru á þessu 
þingi, hlýtr að grundvallast á Kristi. Jesús Kristr er hinn ei- 
lífi grundvöllr vor, sem aldrei getr bifazt. Hann er það 
vegna þess, sem hann hefir gjört fyrir oss, og einnig vegna 
þess, sem hann hefir kennt oss, bæði í orði og líferni. Hið 
fyrra er aðal-atriðið : friðþæging hans fyrir syndir mannanna. 
Vér segjum þetta, þrátt fyrir það, að hiö síðara er svo afar 
mikilvægt, og þvert ofan í staðhœfingar vantrúarmannanna 
um það, að siðalærdómr Krists sé hið eina, sem oss varði. 
En hvorugt af þessu megum vér með nokkru móti missa. 
Vér vitum ekkert annað oss til sáluhjálpar en Krist og hann 
krossfestan. Ef friðþægingarverk hans væri alveg fráskilið 
kenning hans, kœmi hún oss að engu liði fyrir hina eilífu 
framtíð vora. En engu að síðr hlýtr kenning kirkjunnar 
ætíð að vera grundvölluð á því, sem Kristr kenndi. 



í liöinni tíð hefir all-mikið verið reynt til þess, að tæla 
oss íslendinga burt af kletti þeim, sem kirkja vor byggir á. 
Menningarfélag var stofnað í Dakota, sem gekk út á það, að 
leiða fólk frá öllum kristindómi. Únítara-prestr í Nýja ís- 
landi reyndi til þess, að draga alla þar með sér burt af þess- 
um grundvelli, ineð því, að telja mönnum trú um það, að 
hann væri sann-lúterskr og neitaði ekki nema einu ljótu atriði 
í kristindóminum. Únítarar höfðu í mörg ár launaðan trú- 
boða í Winnipeg. prátt fyrir allt þetta mikla starf til þess að 
leiða oss burt af hinum sanna grundvelli vorum hefir árangr- 
inn orðið lítill. Kirkjufélagið hefir komið óskaddað út úr 
öllum þeim eldraunum, sem það hefir enn gengið í gegn um. 
Og er það mjög sterk sönnun fyrir því, að byggt hafi verið á 
réttum grundvelli í fyrstu og að vér höfum staðið á honum 
fram að þessari stundu. En óvinir vorir eru ekki dauðir. 
Rétt núna er Únítara-þing í Boston búið að samþykkja að 
launa að minnsta kosti þremr útsendurum, sem eiga að reyna 
til þess af fremsta megni að hrekja oss burt af grundvelli vor- 
um, hrekja oss af klettinum yfir á sandinn, þar sem flóðin geta 
náð oss og eyðileggingin er vís. þannig eru óvinirnir að 
ráðast á oss einmitt á yfirstandandi tíð, en vér sjálfir lið- 
fáir; og það, sem verst er af öllu: vora eigin menn, sem 
standa á sama grundvelli og vér, veitir oss einhverra orsaka 
vegna mjög örðugt að fá til vor. 

Kæru vinir ! Ef nokkurn tíma í sögu kirkjufélagsins hefir 
verið sérstök ástœða fyrir oss til að standa sem einn inaðr á 
hinum óbifanlega grund\elli, Jesú Kristi, þá höfum vér hana 
nú. Hreinsið hjörtu yðar af öllum hinum saurugu heimshvöt- 
um, sem kunna að hafa slœðzt með í förinni hingað. Hugsið 
að eins um frelsarann og hvernig málefni hans geti orðið bezt 
borgið í yðar höndum. ,,Enginn getr annan grundvöll lagt 
en þann, sem lagðr er, sem er Jesús Kristr. “ Sé hann þá 
grundvöllr þessa kirkjuþings. 

II. 

En vér þurfum meira en eintóman grundvöll. Vér 
sjálfir verðum eitthvað að gjöra. Vér verðum að byggja eitt- 
hvað á þessum grundvelli. Að hafa grundvöll og reyna ekk- 



ert til að byggja á honum finnst mér líkt því, aS eignast 
pund og grafa þaö í jöröu. Vér erum ekki eins og ílát, sem 
aö eins tekr við fullmynduðum kristindómi, sem vér svo 
gjörum ekkert annað viö en geyma hann. Miklu heldr er 
kristindómrinn eins og frœkorn, sem er gróðrsett í manns- 
hjartanu og á aö vaxa þar. Mannshjartað verðr því það fyrir 
kristindóminn, sem jarðvegrinn er fyrir frœkornið. pess 
vegna fær líka kristindómr hvers einasta manns einhvern 
keim af hinum meðfœddu hœfileikum mannsins. það er því 
ætíð eitthvað sérkennilegt við kristindóm hvers einasta manns, 
eitthvað frábrugðið kristindómi annarra. 

En allt saman þetta er ekki annað en önnur framsetn- 
ing á þeim sannleika, að mennirnir mega ekki, hvernig sem á 
stendr, láta sér nœgja með undirstöðuna eina. Vérverðum að 
byggja ofan á hana. þess vegna segir Pétr : ,, Auðsýnið í trú 
yðvarri dyggðina, en í dyggðinni þekkinguna, en í þekking- 
unni bindindið, en í bindindinu þolinmœðina, en í þolinmœð- 
inni guðrœknina, en í guðrœkninni bróðurelskuna, en í bróður- 
elskunni elskuna til allra“ (i. Pét. i, 5—7. Trúin er grund- 
völlrinn, en dyggðin, þekkingin, bindindið, þolinmœðin, guð- 
rœknin, bróðurelskan, elskan til allra er byggingin. 

Hver einstakr kristinn maðr á að byggja, og bygging 
hans á að vera fagrt líferni. ,,En enginn lifir sjálfum sér og 
enginn deyr sjálfum sér. “ Vér verðum að muna eftir því, 
að vér erum drottins og einnig hver annars. Kristinn maðr 
gjörir aldrei rétt í því, að skorast undan að taka þátt í kjörum 
meðbrœðra sinna. Hann verðr að taka þátt í bygging þjóðar 
og kirkju. Vér verðum þá einnig að vinna að bygging safn- 
aða vorra og kirkjufélags vors. 

Kæru vinir ! Verið byggingamenn. Verið ekki letingjar ; 
standið ekki hjá aðgjörðalausir, þegar söfnuðrinn yðar er að 
byggja; sitjið ekki heima, þegar hann heldr safnaðarfund. 
þegar eitthvað er til að gjöra, standið þá ekki hjá iðjulausir ; 
látið þá ekki verkið verða að engu fyrir mannleysi. Verið 
fúsir til að byggja sameiginlega. 

Vér íslendingar þurfum að mörgu leyti nýtt afl í kristin- 
dóm vorn. I sambandi við byggingar er það sérstaklega eitt, 



scm er aS oss. þaö kemr ööru hvcrju fyrir í öllum vor- 
um íslenzka, kristilega félagskap, að menn eru ákaflega 
duglegir aö byggja, vinna meö talsverðum hœfileikum og 
mestu trúmennsku að öllu því, sern söfnuörinn eða félag- 
skaprinn er að koma í verk. þeir eru settir í embætti; þeim 
er hrósað fyrir, hvað þeirsé miklir atorkumenn; og fólk hrósar 
happi, að nú sé þaö búið að eignast nýja byggingarnreistara, 
sem mönnum sé óhætt aö gjöra sér miklar vonir um í fram- 
tíðinni. En gallinn er : þetta varir svo stutta stund. þegar 
nýja brumið er farið af og mönnum þessum finnst það ekki 
eins skemmtilegt og í fyrstu að vera í embættum, fara þeir 
fljótt að draga sig í hlé og fara þá annaðhvort úr félagskapn- 
um, eöa standa í honura að eins sem dauðir meölimir. 
þessir menn verða þá oft einhverjir hinir aumustu menn í fé- 
lagsmálum, sem unnt er aö hugsa sér. 

En vér eigum þó fjölda af mönnum, sem eru betri en 
þetta. þeir vinna vel og vinna lengi, ef til vill nokkur ár, fá 
svo vanþakklæti, ónot og skammir, sem þeir alls ekki eiga 
skilið. þeir berjast móti fáfrœði, vitleysu, smekkleysi, á- 
hugaleysi. Og svo verða þeir dauðþreyttir á öllu saman og 
fást ekki með nokkru móti til að vinna neitt aö hinni sam- 
eiginlegubyggingsafnaðarinsframar. þeir fara sumir úr söfnuöi, 
en aðrir hanga þar eins og núll þaðan í frá. það er ekki hœgt 
að neita því, aö það er þreytanda um langan tíma að berjast 
við vanþekking, tortryggni og óverðskuldaðar átölur ; en engu 
síðr er rangt að gefast upp. Slíkt sýnir vantraust á guðs orði 
og guðs fyrirheitum. „þreytumst ekki gott að gjöra, því á 
sínum tíma munum vér uppskera, ef vér ekki letjumst“ 
(Gal. 6, 9)- 

það hafa fjölda margir kennt í sunnudagsskólum vorum ; 
en meiri' hluti þeirra hefir gefizt upp eftir nokkurn tíma. þaö 
eru tæp 17 ár síðan sunnudagsskóli Fyrstu lútersku kirkju í 
Winnipeg var stofnaðr ; en ekki veit eg um nema eina mann- 
eskju, fyrir utan prest safnaðarins, sem hefir svo mikið sem 
komizt nokkuð nálægt því, að hafa kennt þar allan þann tíma. 
Eftir lengri eða skemmri tíma hafa þeir allir orðið þreyttir á 
því, hafa svo horfið burtu og eru ófáanlegir til að byrja á 



starfi sínu nokkurn tíma aftr. Svona er þaö víst allsstaðar 
hjá oss ; en fyrir nokkrum árum sá eg það í ameríkönsku 
blaði, að kennari einn í sunnudagsskóla í Peoria, Illinois, hafði 
ekki verið svo rnfldð sem einn einastasunnudag fjarverandi frá 
skólanum í 37 ár. það er í þessa átt, sem eg vil að skapist 
nýr kristindómr hjá oss. Eg vil, að vér reynum til þess af 
öllum mætti að reka burt þennan vindbólu-kristindóm, þenn- 
an }?reytu-kristindóm, og að í stað þess komi kristindómr, 
sem allt af biðr: Ó, drottinn, endrnýja þú í oss stöðugan 
anda. 

Ó, drottinn, gef oss menn, menn, sem ekki eru eins og 
strá, er hrekjast og feykjast fyrir hverjum kenningar-þyt, 
menn, sem ekki þreytast að byggja, menn, sem aldrei hætta 
að byggja vel, hvað sem á dynr, svo lengi sem þeir hafa 
nokkra krafta í sér til þess. 

En frá einu sjónarmiði er það, að allir eru að byggja, 
hvernig sem þeir lifa. Frá því sjónarmiði einmitt er það, sem 
Páll talar í textanum ; en, ó, hve slíkar byggingar eru mis- 
jafnar ! 

Húsabyggingar mannanna eru misjafnar. það er munr 
á hinu fegrsta skrauthýsi í New York og hinu autnasta hreysi 
í eyðiskógum. þó er eftirtektarverðast, þegar maðr sér 
hvorttveggja saman, hið fegrsta og hið lélegasta, eins og 
stundum á sér stað í stórborgunum. þannig er það í Chicago 
og þannig er það í New York. í Chicago eru ljót, óþokka- 
leg, andstyggileg svertingja-hýbýli örskammt frá hinum fögru 
heimilum auðugustu manna borgarinnar. þannig er það 
einnig í New York, að heimkynni óþverra og hinnar aumustu 
fátœktar standa rétt hjá húsum, sem auðr og hugvit hafa 
lagt fram alla sína krafta til þess að gjöra sem allra fegrst. 
En ef þetta er satt, þegar um húsabyggingar í vestrlöndum 
er að rœða, þá er það engu síðr satt að því, er snertir bygg- 
ingar í austrlöndum. því hafði Páll postuli veitt eftirtekt, og 
fyrir honum var þetta svo sláandi mynd hins misjafna lífernis 
manna þeirra, er nefna sig nafni Krists, að hann gat ekki 
látið hjá líða að benda öðrum á hana. ,,Byggi menn ofan á 
þennan grundvöll gull, silfr, dýrmæta steina, tré, hey, hálm, 



120 


]?i mun ver 5 a opinbert, hvílíkt hvers eins vcrk er ; dagrinn 
mun gjöra þaö augljóst, því hann mun opinberast í eldi og 
hann mun prófa, hvílíkt hvers eins verk er. “ 

Já, frá þessu sjónarmiöi eru allir svo kallaðir kristnir 
menn að byggja, og það á meira að segja að heita, að þeir sé 
allir að byggja á sama grundvelli ; en sumir byggja úr hálmi, 
heyi og tré áhugaleysis, leti og ómennsku. Aðrir þar á móti 
byggja úr gulli, silfri og dýrmætum steinum dugnaðar, áhuga 
og kærleika. Hugsaðu þér, kristni vin, að hver einasti dagr 
auki við bygging þína. Spyr þú svo sjálfan þig á hverju 
kvöldi: Hverju hefi eg bœtt við bygginguna mína í dag ? 
Hefir það verið hálmr, hey, tré ? Eða hefir það verið gull, 
silfr, dýrmætir steinar ? Mundu eftir því, að þegar æfi þín 
er enduð, verðr bygging lífs þíns prófuð með því að brenna 
hana í eldi. þá mun prófast, hvílíkt hvers eins verk er. það, 
sem þolir eldraunina, hefirgildi fyrir eilífðina. Mikið skelfilegt 
tjón, ef byggingin þín er öll úr heyi og eldrinn skilr ekkert 
eftir ! þú stendr þá, að öllu æfistarfinu enduðu, allslaus 
frammi fyrir guði, með alls engan árangr af öllu, sem þú hefir 
reynt til að gjöra, með ekki eina einustu ögn af öllum 
þeim fjársjóðum, sem þú í lífinu safnaðir. Vinir mínir, er 
þetta ekki óumrœðilega sorglegt ? 

Slæmt er líka, þegar byggingin er ýmist hey, hálmr, trc, 
eða gull, silfr, dýrmætir steinar. það skemmir samrœmi og 
fegrð hennar. Bezt væri, að hún öll væri úr því efni, sem 
getr staðizt eldprófið á efsta degi. 

Hvað eigum vér að segja um bygging kirkjufélags vors ? 
Er þar ekki mikið af heyi og hálmi, sem getr valdið falli 
hennar ? Ef svo er, lærum þá að rífa það niðr og byggjum 
betr. Lúter kunni að rífa niðr, ekki síðr en að byggja upp. 
Hann varð að rífa fyrst áðr en hann gæti byggt. Eins og vér 
sem einstaklingar þurfum ávallt að rífa niðr syndaverk vor 
með daglegri iðran, eins þurfum vér sem kirkjufélagsmenn að 
gá vel að göllunum frá liðnu tíðínni og reyna að láta þá 
hverfa eins og þegar hálmr er rifinn úr vandaðri bygging. 
Um fram allt reynum að vanda bygging vora á þessu þingi. 
Hver einasta samþykkt, hvert einasta atriði, sem gjört er, 



12 r 


verðr partr byggingarinnar. Hve áríðanda þá, að engir part- 
arnir sé tré vanþekkingar, hey skeytingarleysis, eða hálmr 
mannlegrar eigingirni, heldr dýrmætir steinar hygginda, silfr 
kristilegs áhuga og gull hins guðdómlega kærleika. 

Verið ekki hræddir við .að byggja, því það er betra að 
gallar komi fram í því, sem byggt er, ef starfað er f einlægni, 
heldr en að eiga alls ekkert við neitt byggingarverk. þ>að, 
sem vér látum ógjört, verðr að holum og hálmi í bygging- 
unni. En komið ekki nálægt helgidómi drottins, til að byggja 
upp kirkju hans, með hjartað fullt af saurugum heims- 
hvötum. Sérhver hafi gát á, hvernig hann byggir. 

Vér stöndum á bygging fyrirrennara vorra og fœrum oss 
í nyt það, sem þeir hafa gjört vel. Látið dœmi hinna trúu 
guðs þjóna, sem á öllurn tímum hafa unnið að bygging guðs 
ríkis á jörðinni, verða yðr til uppörvunar í starfi yðar. ]>ér 
eruð ekki hinir einu, sem byggja, heldr byggið þér yfir , ,grund- 
velli postulanna og spámannanna, hvers hornsteinn Jesús 
Kristr er, sem öll hin samtengda bygging vex á til heilags 
musteris í drottni“ (Ef. 2, 20—21). Eins og þér þá njótið 
þess, sem á undan yðr var byggt, eins skuluð þér byggja 
ekki einungis vel fyrir nútíðina, heldr einnig vel fyrir framtíð- 
ina. Látið framtfðina finna sem minnst af hálmi í gjörðum 
þessa kirkjuþings. Starfið af alúð að málum þess og heitið 
guði því, að vinna að bygging þess eins vel og guð almáttugr 
hefir gefið yðr vit til að sjá og eins og þér eruð sannfœrðir um 
að heilagr andi leiðir yðr. 

Með sameinuðum höndum og upplyftum hjörtum stönd- 
um vér hér frammi fyrir hinum heilaga guði og heitum hon- 
um því, að byggja—eins vel og oss er unnt—á hinum eina og 
sanna grundvelli Jesú Kristi. 


r 

Missíónarferð til Nýja Islands. 

Eftir ritstjóra .,Spm.“, J Bj. 

Mánudaginn 20. Ágúst lagði eg á stað til Nýja íslands í 
missíónarferð. Og var konan mín með mér í leiðangri þess- 



122 


um. Komum til Mikleyjar me 5 gufubátnum ,,Premier“ frá 
Selkirk næsta dag árdegis. 

Hinn 22. prédikaöi eg j?ar í kirkjunni, skíröi barn og 
jarösöng annað. Degi síöar flutti Helgi Tómasson, sem við 
höföum gist hjá, okkr á báti upp að Lundi við íslendingafljót. 
Næsta sunnudag, 26., prédikaði eg fyrst uppi í Efri byggðinni 
í Geysis-skólahúsi fyrir fólki safnaðarins þar (Geysis-safnaðar 
eða—eins og hann áðr hét—Fljótshlíðarsafnaðar) um hádegi, 
og síðar, undir kvöld, hið neðra í Lundi, eftir tilmælum séra 
Odds V. Gíslasonar, prests safnaðarins þar—Brœðrasafnaðar. 
Á fyrra staðnum skírði eg tvö börn. Mánudaginn hinn 27. 
prédikaði eg í skólahúsi ísafoldarbyggðar norðr frá mynni 
Islendingafljóts. Og flutti hr. Hálfdan Sigmundsson og ann- 
ar maðr mig þangað á báti. Á miðvikudaginn, 29. (höfuð- 
daginn), prédikaði eg fyrir Breiðvíkingum í skólahúsinu að 
Hnausum. Næsta dag hafði eg með fólki Árnesbyggðar guðs- 
þjónustur á tveim stöðum, í hinu nyrðra og syðra skólahúsi 
þeirrar byggðar. En á hinum síðarnefnda stað var afar- 
fámennt, því þá var tekið að rigna og mesta rosaveðr komið. 
En engu að síðr héldum við, eftir stutta, en góða dvöl á Dag- 
verðarnesi hjá hr. Jóhannesi Magnússyni, samdœgrs suðr að 
Gimli. Fórum þá leið í fremr illri fœrð og seinast í nátt- 
myrkri keyrandi. 

þar dvöldum við svo fram í næstu viku í húsi þeirra hjón- 
anna hr. Kristjáns Paulsonar og konu hans. Föstudaginn og 
laugardaginn, einkum hinn síðarnefnda dag, var oftast dynj- 
andi rigning og því nálega ófœrt út að koma. Engu að síðr 
sat eg á föstudaginn stundarkorn á sunnudagsskólakennara- 
fundi með nokkrum af kennurum sunnudagsskólans þar. 
Voru þeir þar eftir venju saman komnir til að undirbúa sig 
undir lexíu næsta sunnudags. Og var mér ánœgja eftir því 
að taka, hve mikla alúð þeir kennarar leggja við sunnudags- 
skólastarf sitt. Enda þrífst sunnudagsskólinn á Gimli bless- 
unarlega. Frú þorbjörg Paulson hefir ávallt verið lífið og 
sálin í því verki, og þarf naumast að taka það fram, að þar 
hefir, einkum áðr, verið við stór-mikla örðugleika að stríða. 
Formaðr skólans er nú hr. Björn Sigvaldason, ungr náms- 



123 


maör, með miklum kristilegum áhuga og víst ágætum kenn- 
ara-hœfileikum. 

Fyrra hluta sunnudagsins, 2. Sept., rigndi annað veifið. 
þá ók eg suðr til skólahússins við Víðiá, í syðri hluta Víðines- 
byggðar, og hafði þar nálægt hádegi guðsþjónustu með nokkr- 
um hóp safnaðarmanna úr því nágrenni. Á undan þeirri 
guðsþjónustu jarðsöng eg io ára gamlan dreng hr. Eiríks Jó- 
hannssonar, sem sat með oss á kirkjuþinginu í Selkirk í sum- 
ar. Einnig kastaði eg mold á leiði ungbarns eins, er skömmu 
áðr var jarðsett og talaði nokkur orð yfir moldum þess. 

Eftir klukkan 4 á sunnudaginn prédikaði eg í kirkjunni á 
Gimli fyrir all-stórum fólkshópi. Eitt barn skírði eg þar. 
þetta var síðasti opinberi guðsþjónustufundrinn, sem eg hafði 
með fólki í Nýja íslandi. 

Allar voru guðsþjónusturnar svo vel sóttar sem eg gat 
búizt við eftir því, sem á stóð með fœrð og veðiáttu. En 
lang-fjölmennust var guðsþjónustan í Lundi við íslendingafljót. 

Eftir guðsþjónustuna að Hnausum í Breiðuvík voru mér 
afhentir $7.70, sem skotið var saman þar á staðnum í guðs- 
j^jónustulok. Og var sú upphæö nálega eins mikil og það, er 
eg borgaði í ferðakostnað fyrir sjálfan mig á þessari Nýja 
íslands för minni allri. 

Við gistum við íslendingafljót lengst hjá hr. Kristjóni 
Finnssyni, en einnig hjá hr. Gunnsteini Eyjólfssyni á Una- 
landi og hr. Jóhanni Briem á Grund, en í Breiðuvíkinni hjá 
hr. Birni Skaftason. Á ýmsan annan hátt greiddu þessir 
allir för okkar. Hr. Gunnsteinn ók með okkr suðr að Hnaus- 
um. Hr. Baldvin Jónsson í Kirkjubœ reið með þaðan suðr 
að Árnesi. Hr. Bjarni Marteinsson ók með okkr upp að 
Geysis-skólahúsi, til guðsþjónustunnar þar. Er eg öllum þess- 
um mönnum stór-þakklátr fyrir góðsemi þeirra, að ógleymd- 
um hr. Helga Tómassyni í Mikley fyrir það, sem hann gjörði 
fyrir okkr. 

I ísafoldarbyggð er enn þá enginn söfnuðr myndaðr. 
En auðheyrt var á mönnum þar, að þeir þrá eigi síðr en aðrir, 
að kirkjuleg starfsemi fái þar byrjað hið fyrsta. Og á eftir 
guðsj?jónustunni þar var af einum manni í nafni fólksins opin- 



124 


berlega lýst yfir því með hlýjum orðum, aS þaS væri kirkju- 
félaginu mjög þakklátt fyrir þessa komu mfna þangaS. 

Á þriöjudag, 4. Sept., vorum viö svo heppin að ná í 
,,gasolín“-bátinn ,,Víking“ á Gimli og koinast með honum 
þaSan til Selkirk. Næsta dag með járnbrautinni til W.peg. 

Séra N. Steingrímr þorláksson þjónaSi fyrir mig Fyrsta 
lút. söfnuði þann tveggja vikna tíma, sem eg var í þessari 
missíónarferö. 


Annað' Ibandalag’sþing', 

sem haldiS hefir veriS í sambandi viö ársþing kirkjufélagsins 
íslenzka, var sett í kirkju Selkirk-safnaðar, kl. 2 e. m., mánu- 
daginn 25. Júní 1900, af séra Rúnólfi Marteinssyni, forseta 
bandalaganna sameinuöu í kirkjufélaginu. Byrjaö var meö 
því aö syngja sálminn 62 1 í sálmabókinni. Síðan bar forseti 
fram stutta munnlega skýrslu. Gat hann þess meðal annars, 
aS síðan í fyrra heföi bandalag þingvalla-safn. að Eyford í 
Norðr-Dakota liöiS undir lok, en aftr hefði nýtt bandalag til- 
heyranda Lincoln-söfnuSi í Minnesota verið stofnaS. Enn 
fremr skýrSi hann frá, að bandalag Garöar-safnaðar væri enn 
eins og áör fyrir utan þennan félagsskap. Prestr þess safnaS- 
ar hefði látið sig vita, aö hann byggist naumast viS, að því 
yrSi haldið uppi framvegis. Og aö eins fyrir þá sök væri þaS, 
að þaö bandalag hefSi ekki leitað hér um inngöngu. 

Kjörbréfanefndin, er saman stóS af jakob Johnston og 
Gunnari Jóhannssyni, lagði því næst fram skýrslu sína um 
þaö, hverjir kjörnir erindsrekar, auk prestanna, ætti sæti á 
þingi þessu. Skýrslan var samþykkt, en þessir voru erinds- 
rekarnir : Jakob Johnston, Kristjana Albert og Theodóra 
Hermann, frá bandalagi Fyrsta lút. safnaSar í Winnipeg ; 
séra Björn B. Jónsson, frá bandal. Lincoln-safn. ; Gunnar 
Jóhannsson og Gunnlaugr Pétrsson, frá bandal. Pembina- 
safn. ; Bjarni Jones og Gunnar B. Björnsson, frá bandal. 
St. Páls-safn., og Sigrjón Sigmar, frá bandal. Argyle-safnaSa. 

í fjarveru skrifara og vara-skrifara var Theodóra Her- 
mánn kosin skrifari fundarins. Öllum kirkjuþingsmönnum 
og enn fremr þeim Skúla Hannessyni og Ólafi Ólafssyni, er 



Í2$ 


komnir voru sem erindsrekar frá unglingafélagi Tjaldbúöar- 
safnaöar í Winnipeg, var veitt málfrelsi á fundinum. 

Um inngöngu í félagskap hinna sameinuöu bandalaga 
sótti bandalag Lincoln-safnaöar í Minnesota, og var sú beiöni 
veitt. Samþykkt var, aö bandalög þau, sem framvegis sœkti 
um inngöngu í félagsskap þennan, yrði í umsókn sinni aö lýsa 
yfir því, aö þau heíði samþykkt grundvallarlög hinna samein- 
uðu bandalaga. 

Næst fór fram kosning embættismanna, og voru þessir 
kosnir: forseti, séra Ivúnólfr Marteinsson ; vara-forseti, 

Gunnar Jóhannsson ; skrifari, Theodóra Hermann ; vara- 
skrifari, Jakob Johnston; féhirðir, Gunnar B. Björnsson, og 
vara-féhirðir, Sigrjón Sigmar. 

þá var komið með skýrslur frá hinum ýmsu bandalögum, 
um ástand þeirra, sumar skrifaðar, en aðrar munnlegar.—- 
Flestar þeirra verða hér síðar prentaðar, þær allar, sem fram 
voru lagðar ritaðar á fundinum eða síðar voru í letr fœrðar. 

J)essu næst fóru um hríð fram umrœður um bandalagsmál. 

Síðan var fundinum snúið upp í reglulegan trúmálafund 
samkvæmt prógrammi, er forseti lagði fram. Var fyrst sung- 
inn sálrnr, nr. 170 í sálmabókinni. þar næst flutti séra Jónas 
A. Sigurðsson bœn. þá hófust umrœður út af sérstöku trú- 
málsefni. Var þar lagðr til grundvallar kaflinn um Maríu frá 
Magdala á páskadaginn í 20. kap. Jóhannesar guðspjalls, 11. 
—18. v., með sundrliðan þeirri á efninu, sem sjá má í rit- 
gjörð eftir séra Rúnólf Marteinsson í ,,Sam. “, Júní-blaðinu 
síðasta, bls. 61—62. Forseti hóf umrœðurnar. Síðan tal- 
aði Bjarni Jones út af fyrsta atriðinu : ,,María grét, þegar 
hún hefði átt að fagna“. þá Gunnar Jóhannsson út af næsta 
atriði:,, Maríasáengla í gröfinni“. Og síðan Sigrjón Sigmar út 
af þriðja atriðinu : ,,María lá ekki á fagnaðartíðindunum, sem 
hún hafði fengið“. þessir þrír rœðumenn höfðu fyrirfram 
undirbúið sig. því næst töluðu ýmsir aðrir um sama efni eft- 
ir því, sem beðið var um orðið. 

Á eftir þeim umrœðum söng Theodóra Hermann sóló: 
,,Skín ljósið náðar, myrkrin grúfa grimm“ o.s.frv. (þ.e.: Lead 
kmdly Ligkt í þýðing Jóns Runólfssonar—,,Sam. “ 14, 3). 



12 & 


þar næst var rœða, sem Mrs. Ingibjörg Bjarnadóttir hélt 
um þaö, hvernig konan getr þjónað drottni. 

Og á eftir þeirri rœöu söng Mrs. W. H. Paulson sóló: 
,,Ó, vertu hjá mér, herra ; dagr dvín“ o.s.frv. (þ. e.: Abide 
with me í þýöing Jóns Runólfssonar—,,Sam. “ 15, 4). Og 
var þaö síöasta númer á prógrammi trúmálafundarins. 
þá var aftr tekið til almennra fundarstarfa. 

Samþykkt var, aö forseti bandalaganna sameinuðu (séra 
Rúnólfr Marteinsson) skyldi í ,,Sam. “ birta leiðbeiningar 
viðvíkjandi trúmálafundum. 

Enn fremr samþykkt, að beöið skyldi um einn dag á 
næsta kirkjuþingi, allan frá hádegi, fyrir bandalags-fundarhald. 

Og loks var samþykkt, að borgaðr skyldi kostnaðr við 
ferö Ingibjargar Bjarnadóttur á fund þennan. Og í því skyni 
voru samskot tekin áðr en fundi var slitið. 


Um kristnitöku forfeðra vorra og áhrif kristindómsins á 
líf þeirra flutti séra Eiríkr Briem, prestaskólakennari, ein- 
hvern tíma í vor, sem leið, stuttan fyrirlestr í ,,bandalaginu“ í 
Reykjavík. Og kemr blaðiö ,,Veröi Ijós !“ meö það erindi í 
Maí-blaðinu. Sú ritgjörð er hin ágætasta, og ætti sem flestir 
að lesa hana vandlega. þar er mjög skýr grein fyrir því 
gjörð, hvílíkt alvörumál það hafi verið fyrir íslendingum til 
forna, er þeir gengust fyrir því, að kristin trú næði löghelgis- 
vist á ættjörð vorri, og hve blessunarrík áhrif kristindómrinn 
hafi svo haft þar á þjóðlífið. þar er með ómótmælanlegutn 
rökurn hrundið þeim hleypidómi, sem iðulega hefir verið haldið 
á lofti bæði á íslandi og í útlöndum, að kristnitakan á alþingi 
árið 1000 hafi lítið eða ekkert annað verið en helgisiðabreyt- 
ing hið ytra.—Séra Eiríkr lítr augsýnilega alveg eins á þetta 
mál eins og Christopher Bruun, hinn ágæti og spakvitri Norð- 
maðr, í greinum nokkrum, er eftir hann standa árið 1897 í 
tímaritinu ,,For Kirke og Kultur“, út af níu hundruð ára af- 
mæli þrándheimsbcejar. Og skýrði ,,Sam. “ frá þeim grein- 
um hans í Des.-blaðinu 1897 og Jan.-blaðinu 1898. 



1 27 

Sálmr 

út af Jóh, 14, 15.-21., eftir séra Valdbmae Beibm. 

iLag : Oss bam er fœtt í Betlehem,) 

1. Ef fórn þú elskar frelsarans, 
þú heldr blessuð hoðorð hans. 

Hallelúja! 

2. Ef drottins boð þú heldr há, _ 
þér anda sinn hann sendir þá. 

3. Ef andi drottins í þér býr, 
þá ert þú maðr orðinn nýr. 

4. Ef maðr nýr þú orðinn ert, 

þá vin sinn hefir guð þig gert. 

1 . Ef guð þinn vinr eiginn er, 
ert þú í honum, hann í þér. 

6 . Ef ertu’ í guði, elskarðu’ hann 
og elskar líka íausnarann. 

7. Ef í þér ríkir ást til hans, 
þig elskar faðir frelsarans. 

8 . Ef guð sem föður að þú átt, 

þá son lians einnig sjá þú mátt. 

9. Ef Jesúm Krist hans son þú sér, 
þá borgið þér um eilífð er. 

HalÍelúja ! 

-0<>Cs-<- 

Ársskýrsla bandalags Panbina-safnadar. 

(Borin fram munnlega, en síðar fœrð í letr af Gunnari Jóhannssyni.') 

Mér er sönn ánœgja að geta þess, að þetta síðastliðna ár hefirfélag- 
ið verið betr vakanda og tekið meiri framförum en liin árin. 

Ahuginn fyrir velferð félagsins fer augsýnilega heldr vaxandi, og 
unga fólkinu lærist smámsaman betr og b • r að taka þátt í starfinu á 
fundunum. 

Vfargt mjög uppbyggilegt, kristilegt og fagrt, hefir verið haft um 
hönd á fuudunum, enda margir þeirra verið til mjög mikilla nota, bæði 
fyrir unga og gamla, einkumtrúmálafundirnir; þeir hafa heppnazt einna 
bezt, Félagsmenn gjöra sér almennt mjög mikið far um, að þeir geti 
verið sem beztir og ánœgjulegastir. Og er slíkt stórt gleðiefni. Þess 
skal einnig getið, að framför félagsins á árinu er mest að þakka presti 
safnaðarins, séra Jónasi A. Siguiðssyni, er lætr sér mjög annt um fé- 
lagið og hefir tekið þátt í ,,prógrammi“ á hverjum einasta fundi, er 
haldinn hefir verið á árinu, að einum undanskildum, er hann gac 
ekki verið á. 

Á árinu hefir félagið fengið 11 nýja meðlimi, en 3 hafa gengið úr. 
Meðlimatala nú 63. 

Eundir félagsins hafa verið haldnir reglulega einu sinni í hverjum 
mánuði og þannig sóttir : flestir á fundi 47, fæstir 14, meðaltal 32, 



128 


Peningalega stendr félagið sig fremr vel. Það hefir Jborgað þá 
30 doll. skuld, er þa? var í í fyrra, einnig $8.50 fyrir bœkr ; svo á það í 
sjðði $14.50. Síðastliðinn vetr keypti bandalagið fyrstu tvær deildirnar 
af The Lntlier l.eugue Reacling Coune. Er það spor efiaust stigið í rétta 
átt. Og vonanda, að það leiði til þess áðr langt líðr, að félagið kauj>i 
ekki að eins hinar tvær deildirnar af The L. L. A’eading Course, heldr 
einnig fleiiú nytsamar og góðar bœkr 

Bandalagi voru þótti mjög fvrir, að bandalag Þingvalla-safnaðar 
skyldi detta úr sögunni, hætta að vera til. Minnir þaðossáorð 
skáldsins, að ,,það þarf vel að vanda, sem vel og lengi á að standa". 
Og ef vér viljum, að félög vor liíi bæði lengi og vel, vcrði meðlimum 
sínum til sannrar kristilegrar uppvakningar og uppbyggingar, þá verð- 
um vér að láta oss vera rnjög annt um þau, og hlúa að þeim sem bezt 
vór getum. Þótt félagið hafi tekið nokkrum framförum síðastliðið ár 
og fœrzt talsvert nær því takmarki, er það stefnir að og þráir svo und- 
ur heitt að ná. þá á það þó langt í land enn þá — mjög langt. Ahuginn 
fyrir velferð félagsins þarf að vaxa. Löngunin eftir að láta sér fara 
fram, vinna kirkjunni sinni og kristninni gagn, og verja hinu stutta og 
veika lífi sínu í þjónustu kærleikans, framkvæmd hins góða. þarf að 
verða enn þá sterkari, heitari og innilegri, sérstaklega hjá ungafólkinu. 
Hún þarf að vera sterkasta aflið í framkvæmdarlífi hvers einstaks 
meðlims bandalagsins. 

Skýrsla frá bandalagi Lincoln-safn. í Minnesota. 

(Samin og lesin af séra Birni B. Jönssyni.) 

Þetta bandalag er að eins hálfs annars mánaðar gamalt. I því eru 
nú 43 meðlimir og allt útlit fyrir, að meðlimum fjölgi all-mikið í næstu 
framtíð, því ungmenni safnaðarins virðast hafa talsvert, mikinn áhuga 
á málinu. Fyrirkomulag félagsins er svipað fyrirkomulagi hinna ann- 
arra bandalaga vorra. Félagið heldr fund annan hvern miðvikudag. 
Eins og gefr að skilja er frá litlu að skýra frá þessu félagi, þar sem það 
er svona ungt (hafði einungis haldið tvo fundi) og starf þess að eins í 
byrjan, Skal þess eins getið, að von er um göða og hlessunarríka 
starfsemi þess. Að svo stöddu er ekki um annað en vonina að rœða. 


,,EIMREIÐIN“, eitt. fjölbreyttasta og skemmtilegasta tímaritið á ís- 
lenzku. Jtitgjörðir, myndir. sögur, kvæði. Verð 40 cts. hvert liefti 
Fæst hjá H. S. Bardal, J. S. Bergmann o. fl. _ 

TSAFOLD“, '.ang-mesta blaðið á íslandi, kemr út tvisvar f viku allt árið; kostar 
í’Ameríku $1.50. Halldór S. Bardal, 557 Elgin Ave,, Winnipeg, er útsölumaðr 

,,VERRI LJÓS !“— hið kirkjulega mánaðarril |>eirra séra Jóns Iíelgasonar 
og Haralds Níelssonar í Reykjavík — til sölu í bókaverzlan Halldórs S. Bardals 
í Winnipeg og kostar 6 o cts. 

,,KENNARINN“, mánaðarrit til notkunar við kristindómsfroeðslu barna í sunnu- 
dagsskólum og heimahúsum; kernr út í Minneota, Minn. Argangrinn, 12 nr., 
kostar að eins 50 cts. Ritstjiri séra Björn B. Jónsson. Útg. S. Th. Westdal. 

„SAMEINI VGIN“ kemr út mánaðarlega,12 nr. á ári. Verð i Vestrheimi: $1.00 
árg.; greiðist fyrirfram. — Skrifstofa blaðsins: 704 Ross Ave., Winnipeg, Manitoba, 
cánada. — otgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstj.), FriðrikJ. Bergmann, Jón A.Blöndal, 
Rúnólfr Marteinsson og Jónas A. Sigurðsson. 


PRENTSMIDJA LÖGBERGS — WINNIPEG. 


